

Ritstjórl: MAGN. J. SKAPTASON. 


I. 

GIMLI, MAN. JANUAR 1893. 

1. 


j: engi hefir það dregist, en loks hefir það tekist, að vér gætum kom. 

ið fram og ldtið skoðanir vorar fyllilega í ljdsi fyrir löndum vorum. 
Fyrir ári síðan var það afráðið, að vér skyldum reyna, að koma á fér 
mánaðarriti til stuðnings stefnu vorri í trúmálum, en þá voru litlar lík 
ur til, að því yrði framgcngt að sinni, Xú er þú svo komið, fyrir h.jálj' 
gúðra frjálslyndra drengja, að vér getum sent út hið fyrsta eintakhlaiV 
vors. Eins og getið var'um í hoðshréfinu í fyrra, á það að vera mán- 
aðarhlað, á stoerð við tímaritið „Sameiningin“ og á árgangurinn að 
kosta |1.00 borgaður fyrir fram eða við móttöku hins fyrsta eintaks. 

Um stefnu ritsins er það að segja, að það á að skýra trúmál vor, og 
hugsanir vorar í þeim efnum fyrir alþýðu manna, Eins og kunnugt 
er, höfum vér 'Ný-íslendingar sagt oss úr hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. 
í Yesturheimi, af þeirri ástæðu, að vér tryðum ekki fordœmingarkenu- 
ingu kirkjunnar, ogekki heldur hókstaflegum innhlæstri ritningarinn- 
ar. Þetta hvorutveggja finnst oss vera niðurlægjandi hátign og heil- 
agleika skaparans, vera siðspillandi lærdómur fyrir hvein þann mann. 
sem trúir honum og það sem mestu varðar, vera sannleikanum mótstríð- 
andi; vera mótstríðandi öllum sögulegum, vísindalegum og náttúrleg- 
um sannleika. A^érbiðjuin menn að gæta þess, að það er ekki ótti fyrir yí- 
irvofandi hegning, ekki óskin að sleppa við kvalir hinna fordœmdu, 
(sem kallaðar eru) er knúð hefir oss fram til að gjöra heyrum kunna 
þessa vora frjálsu trú, heldur hitt, að vér í a hjörtum vorum erum svo 
sannfærðir um skaparans óondanlega, ó.inælilega kærleika til sinna barna, 
vór finnum svo vel til hins guðdómlega eðlis, sem í oss hýr, vér finn 





— 2 — 


um svo vel til þess, að lu.nn f.iðirinn elskulegi er liátt upphafinn yfir 
oss aurna og brotlega, vérfinnum það svo vel, að hjá honum hlýturkær 
leikurinn, réttlætið, almættið og vizkan að vera á liæðsta stigi; ekkert 
óhreint, ekkert auðvirðilegt, ekkert ranglátt, ekkert ófullkomið getur 
honum verið eiginlegt; sem skapað hefir þenna undraheim, semstjórn- 
ar þessum andans öflum, sem hræra sigTijá mannflokkum þjóðum og 
einstaklingum, hjá honum sem er upphaf og aðili hinnar veglegustu 
tilfinningar í hjörtum vorum kærleikans. Það er dýrðin hans, semvér 
viljum víðfrægja, það er hans tilheiðsia, sem vér viljum efla, það er 
hugmyndin um hann, sem hinn fullkomna, hreina heilaga og góða, 
sem vér viljum reyna að skýra fyrir löndum vorum. Yér höfum svo 
átakanlega þreifað á því, að hinar eldii hugmyndir kirkjunnar gefa 
ekki Guði hvað Guðs er, og vér höfum fundið svo margar gloppur á 
fyrirdœmingar-kenningunni, vér getum meira að segja rakið hana til 
upphafs síns og vitum hvaðan hiin er komin; vér höfum séð náttúru- 
frœðim, jarðfrœðina, málfrceðina, þjóð.ifraðina (eþnologia) stjórnfrreð- 
ina tæta svo í sundur hinn bókstaflega innblástur, aðvér myndum ekki 
geta litið framan í nokkurn mann, ef vér færum að segja, að biflían 
væri öll guðdómlega innhlásin. Fyrir þessu öllu ætlum vér með Guðs 
hjálp, að gjöra fulla grein í hlaði voru. Því er svo varið, hvort sem 
er, að engum heilvita hugsandi manni er mögulegt að trúa því sem 
guðdómlega sönnu, er hann veit með sjálfum sér að er rangt. Yér 
Islendingar höfum allt of lengi legið í draummóki, en nú er dagur 
risinn, nú er andi þjóðarinnar vaknaður, nú loks er alþýða manna far- 
in að hugsa; hún er farin að finna það, að sjálfs er höndin hollust; að 
finna það. að úr því liún á að ábyrgast sjálf, þá þarf lnín að hugsa 
sjálf, að henni dugir okki, að byggja sitt liið helgasta málefni á sögu- 
sögn annara, sem þá optlega vilja misjafnt gefast, eins og gengur. 

Þjóðin er vöknuð, vér viljum skýra fyrir henni málefni þetta,sem 
frekast er unnt. Mannasetningar eða mannahoðorð hirðum vér eigi 
um. Ef tími leyfir getum vér skýrt svo hina helgu sögu, að þar komi 
margt í ljós, sem áður hefir hulið verið. Sannleikann, þann fyllsta 
sannleika, sem vér þekkjum, viljum vér hoða mönnum. I trúmálum 
sem öðru getum vér ekki á öðru hyggt enn sannleika þeim fjdlsta, er 
vér getum fundið, vei þeim, er annað lmgsa, það væri að svívirða og 
niðurlægja Guð, svívirða og niðurlægja mannkynið. Það er trú vor, 
að vér séum Guðs ættar, hans synir og dœtur, að vér séum andi af hans 
anda, sálir af hans sálu, að vér séum einlagt á fullkomnunar og fram- 
farastigi, einlagt á leiðinni, að kornast nær og nær föðurnum elskulega. 
Margt er hjá oss bogið, margterlijá oss áhótavant, mörg er vor syndin, 



—3— 


en um fram alla hluti, þá skijlum yér ekki hugsa oss Guð föðurinn 
minni, eða ófullkomnari, eða rangíátari, en vér erum sjálfir; upp til hans 
þurfum ver að líta, ckki með augum annara,hvorki með augum kirkju- 
feðra eða trúfrœðinga eða kleika, vér sjáum svo aldrei með þeim á degi 
dómsins, með vorum eigin augum, með vorri andans æðstu sjón skul- 
u in vér líta hann hinn heilaga; með vorum heztu andans kröptum skul- 
um vér reyna, að þoka oss upp til hans tröppu af tiöppu, stig af stigi. 
Allt hið ósanna, rangláta og óhreina veiður að víkja, hvort heldur það 
er í dagfari, hugmyndum eða kenningum. Einlægt höfum vér veikir 
verið, en með vaxandi þekkingu kemur vaxandi hetrun. Aldrei höf- 
um vér fullkomnir verið; vísindin segja oss, að aldrei höfum vér haft 
,,háleita þokkingu eða hreint hugarfar eða sæluríkan sálarfrið".* Frá 
því smáa til hins stóra, frá því ófullkomna til hins fullkomna hefir 
hrautin lcgið og mun liggja til eilífðar. Vér getum ekki húist við að 
þeir verði með oss, sem hugsa sér Guð samkvæmt hugmyndum Gyð- 
inga og óskum þess ekki heldur, en alla hina hjóðum vér velkomna, 
sem hugsa sér Guð, eptir því hinu æðsta, göfugasta, hreinasta, fegursta, 
sem mannleg hugsun getur tilhúið. Dómar annara liggja oss í léttu 
rúmi, þeir mega vista oss, hvar sem þcir viLja í sölunum neðri, þeir 
rnega steypa j'fir oss Öllum þeim ógnum, sem kirkjufeður og klerkar 
hafa hellt yfir mannkynið, nú í nærfellt 1900 ár, það skelfir oss ekki, 
það heptir oss ekki, enginn ótti, enginn kvíði fyllir hjörtu vor, engar 
trúfrœðislegar kreddur munu vinna á oss nokkurn svig. Vér fylgjum 
ljósinu Guðs sem í oss hýr; að vér erum veikir, að vér erum hreiskir og 
ófullkomnir, það vitum vér vel, og það eitt svíður oss, hvað vér erum 
langt frá vorum elskulegji, föður; en þeirri tilfinning fylgir enginn ótti; 
vér vitum og finnum, að vér erum á leiðinni til hans, vér finnum arm- 
inn hans vera útréttann, að styðja oss og leiða oss til sín, vér finnum 
það í sálum vorum, að því háleitari og veglegri hugmyndir, sem vér 
höfum um Guð, því léttara verður oss að nálgast hann. Enginn mað- 
ur hefir svo nokkurntíma orðið sáluhólpinn fyrir þann Guð, sem er ó- 
æðri onn maðurinn er sjálfur. 

Eram, því vinir! karlar sem konur, til háleitari hugmyndar um 
skaparann, en kirkja og klerkar hafa kennt oss. Látum þá hugmynd 
leiða oss og lýsa oss á vegferð vorri, hún skal verða ljós á vorum veg- 
um, og lampi vorra fóta, hún skal styrkja oss í stríðinu við holdið og 
lieiminn, hún skal vernda oss og varðveita á syndanna og freisting- 
anna stigum; í gleði og sorg, í mæðu og mótlæti skal hún halda oss 


*Eins og sumir halda fram r.m vora fyrsti: fireldra. 



•4 


Kþpi, í gegnum fátækt og eymd skal hpn leiðíl oss. Ef vér vitnm og 
íinnum þaðí hjörtum vorum að þessi vor Guð er með oss, þá getur ekk- 
ei:t yfirbugað oss, vér erum Jiá glaðir í sorginni, vér erum þá ríkir í fá- 
tæktinni, ríkir að traustinu á Guðs óendanlegu náð og miskunn, á hans 
ómælilega kærlejka til sinna barna, sem vér trúum og vitum, að eigi að 
veiða eitt með honum að lokum. 

Þjóðin íslenzka er vöknuð af löngum, þungum svefni, þörfin og 
nauðsynin er knýjandi, að röddín hrópi úr eyðimörkinni og heri sann- 
leikanum vitni, að minnsta kosti hér í Ameríku; hrœður vorir á Islandi 
evu hetur settir í því tilliti, það or meira frjálslyndi, meiri kærleikur, 
meiri sannleikur í trúbrögðum heima, en sumstaðar hér í Ameríku. 
Landar! kæru landar! hvort heldur þér eruð heima á Islandi, eða víðs- 
vegaivdreifðir um Ameríku, rit þetta verður seDt svo víða, sem vér höf- 
um vitneskju um að Islendingar hyggi. Nú er tíminn fyrir alla þá, 
sem unna frjálsri hugsun, fyrir alla þá, sem unna hreinni og kærleiks- 
fullri Guðs hugmynd, fyrir alla þá sem með kærleikanum vilja leiða 
mennina til Guðs, nú er tíminn fyrii þá, að rísa upp og taka höndum 
saman við oss, að hindast við oss brœðrabandi að einu og sama marki, 
:ið hrinda því, som hneykglar oss, að hofja það upp, sem gjörir oss göf- 
ugri og kærleik.sfyllri og velþóknanlegri í augum vors elskulega föður 
á- himnum. Nú er tíminn; með því að kaupa með því að lesa rit þetta 
þá styrkið þér oss. Vér ætlum að láta yður heyra hugsanir heimsins 
hetur og fyllra, en áður liefir gjört verið, vér ætlum að láta yður heyra 
um merkar hreifingar í liinni kristilegu kirkju, vér ætlum að láta yðr 
keyra, hvað vísindin segja að því er trúmál snertir, en um leið ætlum 
vér að reyna, að byggja ujip ástina og tilbeiðsluna og trúna á Guð. 
Nú er tíminn, leggið ekki hendur í skaut, ef að þreifing þessari koma 
hnekkir, þá er vansóð hvenær hún rís úr dvalanum aptur. Helfjötur 
myrkurs og'skelfingar mun þá leggjast yfir marga mannssál, sem ella 
mundi glöð og sæl lofsyngja Guði fyrir alla hans óendanlegu náð og 
speki og kærleik. En traustið á hann sem öllu stýrir og vonin hýr 
svo rík í hjörtum vorum, að vér efumst ekki uin fylgi yðar, því vér 
vitum, að landa þá má telja í þúsunda tali hér í Ameríku, sem fylgja 
þossari skoðun vorri. 


Hugleiðingar um ritninguna. 

eptir J. T. S UNDERLA ND. 

1. Vþpruni og vöxtur hinna helgu bólia eða biflia heimsins. 

Hver og einn mannflokkur, sem nokkuð erhafinn yfir'hið dýrs- 



■5— 


lega ástand hinna villtu þjóða, hefir sína biflíu; hver og einn hinna 
stcerri trúflokka. Þessar hœkur innihalda hinar æðstu og dýpstu hug- 
myndir þeirra um samband mannsins við hinn úendanlega alheims- 
stjórnara, við förunauta sína á lífsleiðinni og'.við sína innri huldu veru. 
I þeim sjáum vér trúna og vonina koma fram í sinni hreinustu mynd, 
sjáum manninn hungra og þyrsta eptir sannleikanum, vér getumjþar 
speiglað oss í sálarástandi þessara fornu þjóða; hugsanir þeirra koma þar 
allar í ljós, því þjóðirnar svo að segja fletta þar í sundur hjörtunf;sín- 
um fyrir guði eða guðum þeim, er þær tilhiðja. Ef vér nú förum að 
spýrja sjálfa oss, hvað hiflía vor sé, þá svara vísindamennirnir oss og 
segja: Hún er ein af hinum elztu, ekki hin einasta helga hók, er heim- 
urinn á, heldur er hún ein af hinum 9 eða 10 biflíum heimsins. Ef 
vér förum að tala um innihald hennar, þá verður svar vísindamann- 
anna, að þótt margt sé í henni, sem menn ekki geta fellt sig við, þásé 
þó innihald liennar þannig að ■hún standi ofar öllum hiflíum^heimsins. 
En hverjar eru nú hinar aðrar hiflíur eða helgar bœkur manna t Þær 
evu þessar: 

1. Yedahœkur Brahmatrúarmanna. 

2. Tripitaka Búddhatrúarmanna. 

3. Zend Avesta Parsanna. 

4. Hinar helgu hœkur Kínverja eptir Confucius. 

ö. Hinar helgu hœkur Kinverja eptir Laou-tsze. 

6. Kóran Mahómetstrúarmanna. 

7. Eddur Norðmanna. 

8. Biflía Gvðinga, gamla Testamentið. 

9. Biflía kristinna manna, gamla og nýja Testamentið. 

Enn eru fleiri helgar hœkur hinna ýmsu þjóða, þótt þessar séu helztar. 
Yér vitum, að Egyptar áttu heilög rit og hafa menn nú að mestu grafið 
upp eitt þeirra, hók hinna dánu sem kölluð er. í Bahylon ogf Assyriu, 
liafa einnig fundist hrot mjög merk og mikilsvarðandi, er telja piætti í 
tölu hinna helgu hóka -þjöðanna. Þar sem Hómer kveður um guði 
Grikkja þá virðist það fremur vera þjóðsöngvar, en það geti heyrt til 
helgum ritum. Og þó að þeir frændurnir Celtar, Germanar eður 8>la- 
var hafi haft ein eður önnur helg rit, þá mun það vera glatað að fullu. 
Aptur sýnir Edda vor norðmanna svo ljóslega trúarskoðanir Skandin- 
ava, lýsir svo háfleygum og veglegum hugmyndum, að hún hlýtur að 
verða ein í tölu hinna helgu hóka. 

§>vo virðist, sem þessar helgn-hœkur eða biflíur verði til á mjög 
náttúrlegan’.hátt. Þegar, er einhver þjóð fer að öðlast nokkra mennt- 
un, þegar, er hún fer að hugsa um nokkra ritsmíð, þá eru það hin 



— 6 — 


helgu rit, sem fyrst er unnið að, og það gengur einlivernveginn á 
þessa leið: Aður en þjóðin fer að fást við það, að rita nokkuð, og áður 
en hún þekkir nokkuð til leturgjörðar, ganga mann fram af manni 
þjóðsögur í ýmsum myndum. Menn segja börnum sínum og afkom- 
endum frá miklum mönnum, eða þá frá stórkostlegum viðburðum, frá 
lietjum og köppum og lireystiverkum. Sögur þessar ganga frá föður 
til sonar, frá einum ættlið til annars, frá einum kynflokk til annars, og 
svo þegar ár og aldir líða, þá eru þær útbreiddar um alla þjóðina og 
orðnar eign hennar. Með því að allir menn af náttúrunni til eru 
hneigðir til guðsdýrkunar og þvínæi' hver einasti kynflokkur manna 
er herskár, einkum í hinu frumlega ástandi sínu, er þeir standa skammt 
frá villusiðum og viltu dýrslegu eðli, þá er það mjög svo eðlilegt, að 
sögur þessar hneigist annaðhvort að trúmálum eða herskap. Þeg'- 
ar svo þjóðirnar fara að finna upp ein eða önn\ir hljóðfæri, liversu fá- 
tækleg, sem þau kunna að vera, og menn fara að venjast við söng, þá 
fá sögur þessar bragsnið á búning sinn. Af þessum rótum eru öll 
hetjukvæði, hersöngvar og trúarljóð. 

Þegar nú þjóðin er komin á það stig, að hún fer að kynnast letur 
gjörð, þegar hún hefir fundið upp eitt eða annað stafróf, sem óefað 
hefir átt langan aldur, þegar hún fer fyrst að rita, þá verður fyrst fyrir 
henni þessi arfur hins umliðna tíma, þessir söngvar, ljóð og sagnir, 
þar við bætir hún helgisiðum sínum og gaðsþjónustugjörð og færir 
þetta allt i letur. Það er mjög svo eðlilegt, að henni finnist þetta vera 
helgast og mest varðandi af öllu, þetta, sem hún hefir í arf tekið frá 
forfeðrum sínum, sem gengið hefir óslitið frá föður til sonar og eins og 
verið inndrukkið með móðurmjólkinni. Það er einhver helgi blær yfir 
því öllu saman, og það sem er háleitast og veglegast verður nokk- 
urskonar vísir eða fræ til hinnar komandi biflíu. Eptir því sem aldir 
líða, koma upp aðrar ritningar, er meir eða minna snerta trúmál þjóðar- 
innar. Það bezta úr þeirn, það sem er í samræmi við hugsunarhátt 
þjóðarinnar og trúarstig það, er hún stendur á, það er í heiðri haft og 
vex í áliti, en hitt leggst í gleymsku eða líður alveg undir lok. Þetta, 
sem þannig hefir geymt verið og náð nokkurri hefð eða festu, verður 
smámsaman helgara og helgara, þar til það er sett inn í hin eldri heil- 
ögu rit. Þannig fer biflían einlægt vaxandi og fer það eptir ástæðum, 
hverju eða hve miklu bætt er við hinar helgu bœkur. Loks kemur 
tími sá, að línan er dregin miili rita þeirra, er álítast skuli heilög og 
þeirra, er ekki skuli vera það, biflíunni er lokað og engu meira er yið 
hana bætt. Er það þá optast afieiðing af einhverju miklu óláni, ev 
komið hefir yfir þjóðina, aðrar þjóðir hafa brotið hanaundir sig, eða þá, 



—7— 


að hinn andlegi þroski hennar hefir stöðvast á einn eða annan hátt, 
þannig er varið og þannig er uppkominn einn flokkur hinna helgu rita 
þjóðanna. 

En helgar hœkur geta og komið fram á annan hátt. Þær eiga opt 
rót sína að rekjajtil eins einasta manns. Einhver mikill maður kemur 
fram, meðal þjóðar sinnar, sem tnímála höfundur. Hann fær sér á- 
hangendur, hoðar trú sína, hefir mikil áhrif á þjóð sína og færmeiri eða 
rninni hluta hennar á sína skoðun. Ahangendur hans vilja geyma æfi- 
sögu hans og skrásetja hin helztu atriði kenninga hans. Ef hann sjálf- 
urritar hók eða bœkur,jþá er svo sem sjálfsagt, að þær séu hiflía flojcks- 
manna hans, eða að minnsta kosti aðal-kjarninn í henni. En fari svo, að 
trúar-höfundurinn sjálfur láti ekkert ritað eptir sig, þá skrifa áhang- 
endur hans og postular upp sögu af helztu verkum hans og-orðum, eins 
og þeir næst geta komist, og þetta er þá bifiía þeirra, að minnsta kosti 
frumpartur hinnar helgu hókar þeirra. Af biflíum þeim, sem eiga 
uppruna sinn að rekja til eins einasta manns, getum vér nefnt hinar 
tvær hiflíur Kínverja aðra eptir Confucius og hina eptir Laou-tsze; 
Tiúddhista hiflíuna eptir Sakya-muni eða Búddha; kóraninn eptir Mah- 
ómet og nýja Testamentið samantekið af lærisveinunr og postulum 
Krists. 

Við þessar helgu hœkur er ýmislegt að athuga, hvernig sem þær 
eru tilkomnar og er það hið fyrsta að .—tíminn helgar þœr .— 

Að svo miklu leiti sem vér”þekkjum til, hafa allar hinar gömlu hiflíur 
fengið helgi síná fyrir aldur. I fyrstu hefir mönnum ekki komið til 
hugar, að þær skyldu vera heilagar, guðdómlegar, heldur hefir hugsun 
sú vaknað smátt og Srnátt á seinni tímum; eptir því sem aldurinn færð- 
ist yfir þær, urðu þær helgari og helgaii, eptir því sem tímar líða frá 
hinni fyrstu skrásetning þeirra, fóru nrenn meira og rneira að hneigjast 
að því, að hugsa sér uppruna þeirra yfirnáttúrlegan. Það sló á þær 
einhverjum dýrðlegum fortíðarljóma. 

Stefna mannlegs hugar verður ætíð sjálfri sér lík, hún verður 
nokkurn veginn hin sama á hvaða landi og hjá hvaða þjóð, sem er. 
Hver einstakur hugsar sér henskuárin, sem gullaldur sinn, og svo er um 
hverja þjóð í heild sinni. Flestar þjóðir fornaldaiinnar hafa annað- 
hvort tilbeðið forfeður sína, eða að minnsta kosti hugsað sér þá gœdda 
yfirnáttúrlegu eðli. Stofnanir ýmsar eða venjur, sagnir, ritningar eða 
hvaða fornleifar sem gengið hafa í erfðir, kynslóð fram af kynslóð,hafa 
ætíð fengið á sig meiri eða nrinni helgi hlæ hjá hinum yngri kynslóð- 
um. Einkum'á þetta'sér stað hjá hinum austrænu þjóðum, með sín- 
um föstu breytingarlitlu venjum og menntun, einmitt þar, sem hinar 



— 8 — 


stœrri biflíur heimsins fyrst hafa myndast. Naumast nokkur af þessum 
ritum virðast hafa verið talin heilög í fyrstu. En það. sem feð- 
urnir höfðu í hávegum, það tignuðu börn þeirra, en bamabörn þeirra 
lyptu því enn hœrra, upp til guðdómlegrar og yfirnáttúrlegrar tignar. 

Það mundi verða bæði skemmtilegt og frœðandi, að taka fyrir ein- 
hverja eða fleiri af þessum gömlu ritningum og rekja stig fyrir stig, 
eptir hinum nýjustu ðg fullkomnustu rannsóknum vísindanna, alla þá 
leið, sem þær hafa orðið að ganga, frá því þær í fyrstunni voru aðeins 
mikilsvirtar bœkur og allt til þess, erþœr voru teknar í tölu hinna heil- 
ögu rita. Seinna munum vér reyna að skýra^ hvernig vor eigin helgu 
rit hafa til orðið. En hér viljum vér geta' þess, að flestar þessar helgu 
bœkur hafa mjög lengi verið að mjmdast, jafnvel í fleiri hundruð ára. 
Sérstaklega á það sér stað með Vedabœkurnar og Zend Avesta og sum- 
ar bœkurnar í ritningu kristinna manna. 

Hvað gamla Testamentið snertir, þá"voru það hinar 5 bœkur ' Mó- 
sesar Jósúa og Dómarabókin, er fyrst náðu helgi á sig, þvínæst spá- 
mennirnir; en sá hluti ritningarinnar er kallaður var Hagiographa eða 
„Chetubim“ náði ekki neinni helgi, fyr en skömmu fyrir Krists daga, 
voru þar í sálmarnir, orðskviðir Salómons og Jobsbók og var þó sá 
hluti hins gamla Testamentis ætíð í miklu minni metum hafður, en hin- 
ar aðrar bœkur þess. 

Af bókum nýja Testamentisins virðast bréfin, einkum Páls, að 
hafa verið talin heilög nokkru fyr, en guðspjöllin eða postulanna gjörn- 
ingar. En lengi var það þó, sjálfsagt í einar tvær aldir, eptir dauða 
Krists, að hin kristna kirkja kynokaði sér við, að skoða nokkrar bœkur 
nýja Testamentisins jafnar hinu gamla, að helgi eða myndugleika. Að 
minnsta kosti^Iiðú"800—400 ár, áður úrskurðað var, hverjar bœkur 
skyldu helgar teljast, af öllum hinum mikla grúa, sem ritaðar voru á 
fyrstu og annari öldinnreptir Krist. Þá var því loksins slegið föstu 
hverjar skyldu heilagar teljast og hverjum skyldi burtu kastað sem 
vanhelgum og óáreiðaniegum. Seinna skal betur verða skýrt frá atriði 
þessu. 

Hið annað atriði, sem athugavert er við hin helgu rit, er það, að 
menn fara brátt, að álíta þau fullkomin, óskeikul. Þegar, er menn eru 
komnir svo langt, að skoða eina eð ur aðra bók heilaga, þá hætta menn, 
að sjá galla hennar og verða trauðir til að játa það, eður sjá það, að' 
henni goti í nokki-u verið ábótavant. Allt þangað til, að trúbrögð ein 
hafa framleitt eina eður aðra helga bók, þá eru þau á framfarastigi, þau 
eru þá í sífeldum vexti og þroskun, einnig meðan þau eru að mynda 
þessar sínar helgu bœkur, bvort sem til þoss þarf eina eða fleiri aldir. 



■ 9 — 


En sé bókin einu sinni fullkomnuð, þá er þaimeð lokið öllum þroska 
eður vexti þessara trúbragða þegar í stað. Eptir það líta menn aðeins 
til baka, horfa eingöngu á hið umliðna; miða allt við þessa heilögu bók 
Hvað eina verður að álítast íllt eða gott eptir því, hvort það kemur 
heim við kenningar bókarinnar eða ekki. 

Mörg dæmi geta menn fært til aö sanna þetta. A fyrri öldum 
kunnu menn ekki, að nota málma og fyrir því höfðu prestarnir 3tein- 
hnífa til þess, að slátra með fórnardýrum sínum, (þannig Gyðingar). 
Seinna fóru menn að komast upp á, að vinna málma og skyldu menn 
þá ætla, að prestarnir hefðu farið að taka upp hnífa úh málmi við fórn- 
argjörðir sínar. En það varð ekki. Hinir upphaflegu hnífar voru úr 
steini og því fannst þeim, sem aldrei mundi annað hæfa, en steinhnífar. 
Þegar, er bók -ein hafði helgi náð, gjörði hún trúna sjálfa aðsteingjörv- 
ingi og lokaði fyrir alla framför og endurbótá trúnni. Þá var alit heil- 
agt haldið, hversu ófullkomið eða barnalegt sem það var, það'var ekki 
spurt að því, hvort það gtríddi á móti siðferði eða skynsemi eða réttvísi, 
eins og vér sjáum svo ótal mörg dæmi til í gamla Testamentinu. Hinir 
bavnslegustu helgisiðir og sorimoniur voru þá taldar nauðsynlegar til 
sáluhjálpar. Allt þetta gjörði bókin, hefði hún ekki verið, hefði þjóð- 
in vaxið frá hinum ófullkomnu og barnslegu hugmyndum sinum. 

Þannig er því varið hjá indum, að grein ein í V-odabókum þeirra, 
(og þó að margra áliti misskilin) hefir ollað því, áð heilir hópar ekkn- 
anna eru brenndir á báli með bændum sínum dánum, (klerkarnir draga 
þær nauðugar, margopt ölvaðar af einhverju lyfi á bálið og hrinda 
þeim inn aptur, með spjótalögum íeldinn, ef.þær vitkast og vilja kom- 
ast ofan af bálkestinum). Þannig er það og enn þann dag í dag, að 
vér sjáum margan helgisiðinn viðhafðan bamalegan, marga kenn- 
ingu í laeiðri hafða í kristninni, sem stríðir á móti allri skynsemi, allri 
réttlætis-hugmynd. En þessu hefði óefað fyrir löngu verið búið að 
forkasta, ef að bókin hefði ekki staðið þar fyrir, hin helga, hverrar ein- 
asta orð, hverrar minnsta bending hlaut að hafa órjúfanlegt gíjdí um 
aldur og æfi. Þannig er um suma trúflokka í landi þessu, að enginn 
áað geta orðið sáluhólpinn, nema hann sé skýrður þannig, að honum sé 
wteyptá kolsvarta kaf, einsog þeir ætluðu aðskýrt hafi veriðá Gyðínga- 
landi fyrir nærfelt 1900 árum. Hitt gjörir engan mismun hvort það 
er í hörku frosti eða steikjandi sólarhita. Enn sjáum vér dæmi hjá oss 
sjálfum hér í Ameríku. Vér þekkjum allir hina nýafstöðnu voðalegu 
styrjöld, þrælastríðið. Hér voru allir kristnir, hér voru það prestarnír 
og guðhræddar sálir, sem gengu fremstir í flokki, að stappa stálinu í 
menn, að halda þræla. Þoir bygðu það á biflíunni, færðu órækar sann- 
anir úr henni fyrir því, að drottinn Guð hefði leyft, mönnum að 



— 10 — 


halda þræla um eilífar tíðir. Þetta er rnjög eðlilegt, þegar menn í 
hlindni fylgja ritningunni. Þjóðin, sem setti saman ritninguna, hélt 
í þá daga þræla og áleit það rétt og leyfilegt. Síðan hafa aldirnai 
liðið og hreitt hugarfari þjóðanna, mannúðin og réttlætis-hugmyndin 
hefir þroskast svo, að flestar þjóðir sjá það nú, hversu hróplegt það 
er að halda nokkrum í ánauð. Menn spurðu ekki um, hvað væri 
rétt, heldur um hitt, hvað bókin kenndi. Þetta sýnir hina hraparlegu 
villu, að l.átast stjórnast af gömlum hókum, sem menn kannske vita 
ekkert um, hver hefir samsett. En þessi skoðun fylk-ti tugum þús- 
unda þeim megin, sem ranglætið og mannúðarleysið og miskunnar- 
leysið var. Allir sjá nú hversu ókristilegt það var, og hversu það 
var niðurlægjandi fyrir hinn menntaða heim. En þrælamennirnir höfðu 
fyrir sér ótvíræð orð gamla og nýja Testamentisins. 

Hið þriðja atriði, sem athugandi er við hinar helgu hækur allar, er 
það, að liver um sig er álitin sú eina rétia, og virðist það eiga sér stað 
um allar hinar helgu hækur heimsins, eða réttara sagt, um alla þá, er 
á hækur þessar trúa. Þegar er menn álíta hók eina helga, þá ætla 
áhangendur hennar,að hún sé hin einasta helga hók heimsins, allar aðr- 
ar ritningarskulu fordæmdar vera, ásamt- áhangendum þeirra. Þannig 
eru Búddha-trúarmenn hinir bitíustu féndur Brahmanna, Mahómets- 
trúarmaðurinn hatar Búddhistann og kristnir menn þá alla saman i 
trúbragðalegu tilliti. En sannleikurinn er sá, að hver einbiflía heims- 
ins hefir margt og mikið gott inni að halda og margt og mikið, sem 
er einskisvirði, ef ekki beinlínis illt og siðurn spillandi. Engin trú 
er sú, að hún hafi ekki einhvern guðdómlegann sannleika inni að lialda, 
blandaðan saman við lágar og lítilfjörlegar, optlega harnalegi'.' hug- 
myndir. En þ ið hörmulega við þett i er það, að menn skuli svo að 
segja höggva augun hvor úr öðrum, ístað þess að viðurkenna hið góða 
og guðdómlega hjá hverjum einum, hvort heldur hann kallast heið- 
inn eða kristinn. 

(Framhald næst.) 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

Úr „The unending Genesis“ 
eptir H. M. Simmons. 

INNGANGUR. 

Eins og kunnugt er, byrjar biflían með sköpunarsögu hoimsins > 



. 11 — 


og öll sú undra-saga er samandreg'in í einn einasta, stuttan kapitula. 
Það er engin langdregin, nákvæmlega sögð saga, með lýsingum af því, 
hvernig þetta eða lritt gerðist, heldur rennur ein sköpunarmyndin 
upp eptir aðra í viðstöðulausum straum og skiptast litirnir eins greini- 
lega og dagur og nótt. Þessi frásaga er ekki frásaga Hebrea 

einungis; því nokkurnveginn samskonar frásögur finnast á assyriskum 
og babyloniskum töflum, uppgröfnum úr rústum borganna Ninive og 
Babylonar, og simskonar sögur eru útbeiddar um fjöll og dali Hindú- 
anna, —en ímyndunar-all hinna hebresku rithöfunda hefir fært liana 
í nýjan búning. I fyrsta kapítula Móses-bókanna kemur hvergi fram 
að Guð hafi þurft nokkurt sérstakt efni í heiminn, eða manninn, eins 
og kemur fram í öðrum kapítulanum þar sem endurtekin er frásögn- 
in um sköpun mannsins og sagt að hann hati gert hann af jarðarleir og 
blásið lifandi anda í nasir hans, en skorið rif úr síðu hans og gert af 
því konuna. I fyrsta kapítulanum er allt rólegt, tilkomumikið,—há- 
tignarfullt. 

Myrkrið og tómleikinn ríkti, og andi Guðs hvíldi yfir djúpinu. 
„Yerði ljós“, hljómaði þá hið hátignarfulla boðorð Guðs og samstund- 
is spratt upp ljós og rauf myrkrið. Aptur hljómaði rödd Guðs og 
hann bauð vötnunum að safnast saman og jafnskjótt tók vatnið á 
rás og jarðskorpan teygði nakið höfuðið upp úr bylgjunum. Og 
enn hljómaði boðið: „Láti jörðin af sér spretta græn grös og jurtir“ 
o. s. frv. og sjá! Samstundis lifnuðu grös og jurtir, allskonar dýr, og 
menn. 1 þessum boðum Guðs kom fram það almætti, sem nú- 
tíðar vísindin viðurkenna, að í öllu fræi leynist ósýnilegur lífskraptur, 
er framleiðist samkvæmt föstum lögum. 

Þessa göfugu, mikilsverðu sköpunarsögu hefir guðfræðin reynt að 
gera svo hlægiloga sem framast verður, með því að taka hana sem bók- 
stafiegan sannleika og halda henni þarinig fram gegn rannsóknum og 
sönnunum vísindanna. En það er rétt eins og að taka hug- 
myndir barnsins sem ígildi fullorðins manns framburðar. Með því 
er sköpunarsöginni gerður voða-óréttur. Hún krefst hvergi, að hún 
sé meðtekin sem bókstaflegur sannleiki, eða Guðs eigin opinberað orð. 
Vér liljótum að meðtaka hana eins og hún er, þungskilin, óljós gáta 
um sköpun heimsins, er með fúsum vilja undirkastar sig dómi sögunn 
ar og vísindanna. Ef vér berurn hana samanvið uppgötvanir vísind- 
anna rekuin vér oss undireins á þau ósannindi, eða þann ómöguleika 
að heimurinn, með öllu því sem í honum er, hafi orðið til á einni 
venjulegri viku. Og hvernig sem guðfræðingarnir flækja, til þess 
að fá hvern dag til að þýða eitthvert óendanlega lailgt tímabil, jafnvel 



— 12 — 


m'iliónir ára, þá stranda þeir jafnharðan á setningunni: „Þá varð 

kvöld og þá varð morgun, hinn fyrsta dag.hinn annan dag,“ o. 

s. frv., því það er hvergi minnsti vottur þess, að höfundurinn hafi 
annað í huga en oinn venjulegan dag, við hverja þessa.setningu. Sjö- 
undi dagurinn var og heilagur ger, því þá vildi Guð hvílast, segir 
höfundurinn, og þessvegna er líka hver sjöundi dagur heilagur nú. 

Það er auðráðin gáta, að sköpunin öll var látin gerast á 6 dögum 
og hinn sjöundi dagurinn geiður að7hv íldardegi af því, að sahbatsdag- 
urinn var þá viðtekinn som helgidagur, er sagan var rituð, Því það 
er enginn efi á því, að löngu áður enn sköpunar-sagan yar rituð, var 
deiling tíman.s í vikur, er hver hafði sína 7 daga, viðtekin og búin að 
ná hefð.Sú skipting tímans virðist eiga uppruna í dýrkun hinna sjö sýn 
ilegu pláneta, að meðtaldri sól og tungli. Þessum plánetum voru 
margir hlutir helgaðir í forntíð og sjást mörg merki þess enn, þar á 
meðal nöfn daganna, einkum á ensku og frönsku. Sunnudagurinn 
á ensku „Sunday“ (sól-dagur); mánudagurinn „Monday' 1 (tungl- 
dagur); laugardagurinn „Saturday" (Saturnus-dagur). A frönsku 
heitir þiiðjudagurinn ,,Maidi“ (Marz-dagur), miðvikudagurinn 
„Mercredi“ (Merkuriusar-d.) fimmtudagurinn „Jeudi“ (Jupiters-d.) 
og föstudagurinn ,,Yendredi“ (Venusar-d.). Bæði Assýríumenn og 
.Babylonar-búar voru strangir í helgihaldi laugardagsins og kölluðu 
þann dag „Sabattu“. Eru því allar líkur til, að þaðan hafi Israels- 
menn fengið Sabbats-nafnið á holgidogi sínum og gert hann svo að 
þýðingarmiklu atriði í trúarbrögðum sínum. Þannig hefir Sabbats- 
helgin haft áhrif á höfund sköpunar-sögunnar og komið honurn til, að 
skrúfa alheims-sköpunina swuan í einnar viku-verk. 

Sabbats-deginum til sem mestrar virðingar, vildi höfundurinn gefa 
lionum sern mestan æruverðan aldur. Hann gat ekki, svo vel væri, 
gefið honum hærri aldur, enn heiminum, og setur svo í söguna, að Guð 
hafi skapað himin og jörð á 6 dögum og hvílst á þeim sjöunda; þess 
vegna beri öllum mönnum að hvílast á þeim degi. 

ísraels-menn voru ílökku-þjóð og bjuggu í tjöldum. TjÖldin 
voru þeirra heimili. Því er ekki að undra, þó þeir gerðu mynd af 
heiminum eins og afarmiklu tjaldi, þar sem jörðin væri gólfið, en hinn 
blái himingeimur þak. Þannig stencfur hjá Esíasi spámanni, (40., 
22.): „Hann þenur út himininn sem þunna voð og slær honum sundur 
eins og öðru tjald'i, til að búa f.“ Opt gekk þessi hugmund svo langt, 
að sólin, tunglið og stjörnurnar voru gerðar að lömpum, er hengðir 
voru innan á þetta þak lil þess, að lýsa niður á góifið (jörðina). Enn 
fremur segir Esías (34., 4.): „og himininn vefst saman eins ogbókfell“; 




— 13 — 


önnur greinileg sönnun fyrir tjalrl-hugmyndinni. En stundum kem- 
ur líka fram hugmynd um, að efni himinsins sé þöttara í sér, en voð. 
Þannig kemui sú hugmynd fram hjá Joh (37., 18.): „Hefur þú útþan 
ið skýin með honum, föst, eins og steyptan spegil'!" Upp yfir þessu 
þaki gerðu þeirsér hugmynd um, að væri saman safnað vatn, er mynd- 
aði regn og að þor uppi byggi Guð. ,,Hann gerir hveltingar af vatni 
á sínum sal,“ segir í 104, sálmi Davíðs (3.vers). Yar liugmyndin sú, 
að Guð léti opna gluggana á sal sínum, þegar hann vildi láta rigna, 
hvort heldur sem um var að gera syndaflóðs-regn,eða,,manna“-regn, Isra- 
els-börnum til næringar. ,,Þó að hann réði yfir skýjunum að ofan til 
og upp lyki himinsins portum og léti ,,manna“ niður rignayfir þá, til 
matar“ (Sálm. 78, v. 23.—24.). Orðin í sköpunarsögunni „veröi fest- 
ing“ knýr mann til, að hugsa sér eitthvað, er þanið hafi verið milli vatn- 
anna (hinna efri og hinna neðri) til þess, að skilja þau og halda í skorð- 
um. Vér vitum líka, að jafnvel kringum 535 ár eptir Krists fæðing var 
það almenn skoðun guðfræðinga og spekinga, að heimurinn hefði sama 
byggingar-snið og musteri Gyðinga, að englarnir hengdu út sélina, 
tunglið, og stjörnurnar eins og lampa og bæru himintunglin aptur og 
fram um brautir þeirra, og, að yfir öllu hvíldi hið þétta himinþak á 
fjórum jörðföstum stólpum, í suðri, norðri, austri og vestri. 

Heimurinn hefir lengi verið barnalegur; Það er þess vegna ekkert 
ónáttúrlegt, þó höfundur þessarar gömlu sköpunarsögu lýsi heiminum 
eins og feiknastóru tjaldi og fram setji sögu sína eins og hann gerir. 
En þegar vísindamenn nútíðarinnar fara að „kritisera“ þessa sögu, þá 
verður þeim ekki vopnafátt. Þeir sjá að vísu, að þessir gömlu grufl- 
arar, sem skrifuðu söguna, höfðu rétt fyrir sér í því, að ljós og hiti er 
upphaf alls lífs; ennfemur: að framleiðslu röðin er þessi: fyrst grös o g 
jurtir, þá hinar lægri dýrategundir, fiskar, fuglar, land-dýr, maðurinn. 
En svo kemur og margt fram, or þair verða að kasta burtu, af því það 
ekki þolir dóm nútíðar vísindanna. Þeir halda því fram, að hver einn 
sköpuhardagur fyrir sig hafi verið óendanlega langt tímabil. Þeir 
vilja.segja, að dagur og nótt hafi ekki orðið aðgreind fyr, en eptir að 
sólin varð til, en sköpunarsagan segir, að hún hafi ekki verið sköpuð, 
fyr en á fjórða degi. Þeir vilja segja, að það sé ekki til neitt efnis- 
þétt himinþak með vatnasafni þar upp yfir. Og þeir vilja halda því 
fram, að grös og jurtÍT hafi ekki getað lifað fyr, en optir að sólin varð 
til—já, þeir vilja jafnvel segja, að sólin og stjörnurnar séu miklu eldri, 
enn jörðin. Ekki vilja þeir heldur ganga inn á, að dýrin hafi verið 
sköpuð löngu eptir, að giös og jurtir voru til orðin, heldur álíta þeir, 
að hvorttveggja hafi verið skapað um sömu mundir. 



En þó nú vísindin neyCist til, að tæta þessa gömlu sköpunar- 
sögu í sundur, vilja þau ekki eyðileggja hana. Þau vilja aukahana 
og gera enn mikilfenglegri. Þeir athurðir hafa átt sér stað, eins og 
vísindin geta sýnt, að ofsa-hugmyndir hinna fyrstu manna jafnast ekki 
á við þá. Vísindin vilja sýna oss, að sköpunarverkinu var ekki lokið 
á einni viku, heldur að það heldur áfram enn, að það heldur áfram 
daglega fyrir augum vorum og mun þannig^halda áfram þangað til 
pláneta sú, er vér hyggjum, líður undir lok, að Guð hvílist aldrei, ^en 
skapar og skajiar hvíldarlaust og eys úr nægtahúri sínu öllu góðu yfir 
allt, sem er og hrærist. I þessari ritgerð vildum vér leytast við að 
sýna, hvernig hinir sex sköpunar-dagar endurtakast daglega og mvnda 
hjá oss sköpunarsögu svo miklu stærri, en þá, er biflían hefir, knýjandi 
oss til lotningar og tilbeiðslu. 


I. 

FESTINGIN OG HIMINT UNGLIN. 

I gömlu sköpuuarsögunni er jörðin látin skipa öndvegi í huga 
hins almáttuga og öll önnur himintungl sögð sköpuð hennar vegna. 
Sól, tungl og stjörnur eru þar bara lampar, hengdir neðan í himinþak- 
ið til þess, hæði að lýsa mönnum á jörðunni og skipta tímanum í dag og 
nótt. Vísindin aptur á móti segja oss það, sem er mikið undraverðara, 
það, að jörðin sé hnattmyduð, að hún snúist um möndul sinn og að 
hún renni braut sína óhindruð um himingeiminn í flokki þess stjörnu- 
keriis, er gengur umhverfis sólina. Hvar er þá ,,hið minna ljósið“, er 
sett var, ,,til að ráða nóttunni“? Þegar tveir landmælingamenn, í mílu 
fjarlægð hver frá öðrum, sjá einn og sama hlut, er frá báðum sýnist í 
sama stað og í sömu fjarlægð, þá vita þeir, að hann er mjög langt í 
burtu. En þó að þúsund mílur væru á milli mælingamannanna, sjá 
þeir að heldur engan mun á fjarlægð tunglins—svo langt er þaðburtu. 
En með verkfærum sínum geta þeir þó fundið lítilsháttar mun og geta 
svo reiknað rít, að fjarlægð tungls frá jörðu er nálega \ milion mílna 
og að það einnig er hnöttur, 2,000 mílur að þvermáli. Ilinar plánet- 
urnar eru þó enn lengra hurt, svo langt, að þó annar mælingamaður- 
inn færi 1,000 mílur frá hinum, þá gæti hann engan mismun groint. 
l’lánetan Marz kemur stundum svo nærri jörðunni, ,.að auðvelt er, að 
mæla stærð hennar, sem er nokkuð meiri,en stærð tunglsins. Hinar aðr- 
ar plánetur eru svo langt hurtu, að allt aðra aðferð þarf, til að mæla 
þeirra stærð. Venus er lík að stærð og jörðin, en hinar 4 plánet— 



15— 


urnar eru miklu stærri. Þannig er Júpeter 10 sinnum meiri enn jörð- 
in að þvermáli og þúsund sinnum stærri enn hún að ummáli. Nokkr- 
ar af þessum plánetum hafa og tungl, er ganga umhverfis þær, eins 
og tungið um jörðina. 

Allar þessar plánetur eru þó sár-smáar í samanhurði við sólina. 
Hún er, að þvermáli, hundrað sinnum stærri enn jörðin og að ummáli 
milión sinnum meiri. I stað þess, að vera ,,hið stærra ljósið, til að 
ráða deginum“, eins og sköpunarsagan segir, er hxín miðdepill sól- 
kerfisins og um hana snýst jörðin og allar pláneturnar. 

Gamli tilhúningurinn um efnisþétt himinþak með lömpum neðan 
í, umhverfist fyrir rannsóknum og sönnunum vísindanna í tungl, er 
renna hraut sína umhverfis jarðhnetti, og í jarðhnetti, er renna, hver 
sína hraut, umhverfis sólina. (Framhald næst.) 

Matthías Jochumsson. 

Af hlöðunum sjáum vér, að héraðsfundur sá, er haldinn var í • 
haust af bœndum og prestum í Eyjafjarðarprófastsdœmi liefir, í einu 
hljóði, lýst yfir óánægju sinni yfir árásum þeim, er skáldið okkar þjóð- 
kunna séra Matthías Jochumsson hefir mátt sæta í blöðunxim út af kenn 
ingum sínum. 

Yér samgleðjumst þeim brœðrum vorum þar heima, fyi ir að hafa 
menn, sem hafa einurð til að hrísta af sér tjóðurband, sem húið er að 
flétta, í hútt á annað þúsund ár, vér samgleðjumst þeim og flvtjum 
þcirn þakklæti vort fyrir að hafa haft drengskap þann, áð standa við 
skoðanir sínar, hvað sem á eptir kæmi. Vér samgleðjumst þeim, fyrir 
það andans fjör, sem vér sjáunx þeir hafa til að hera. Marga þekkjxxnx 
vér góða, frjálslýnda drengi lieima, hæði lærða og leikmenn, en Eyfirð- 
ingar hafa tekið heiðxxrskransins frá þeim öllum saman; þúsundir 
manna hafa glaðst hér vestra, er þeir heyrðu fregn þessa. Brœðra- og 
vinahönd viljum vér rétta þeim fiændum vorum heima. Athui ður 
þessi mun lengi verða merkis-steinn í kirkjusögu Islands.—Vér þekk j- 
um allir hin dýrðlegu ljóð séra Matthíasar. Þau eru sterk sönnun fyr- 
ir því, að vér séum andi af Guðs anda sálir af hans sálu. Sá maður 
getur aldrei í hlekkjum gengið, sem frjáls maður leitar hann 
Guðs síns í anda og sannleika, án þess að vera bundinn neinum trú- 
fru:ðislegum kreddum, dogmum eða kenningum úr meir eða minna 
fúnum kirkjufeðra doðröntum. Heill sé þeim öllum, sem vilja rann- 
saka og prófa sjálfir, öllum þeim sem leita Guðs í kærleikanunx og 
sannleikanum. 



—16 


Kafli úr bréfi 

frá Rev. T. R. FORBUSH. 

(þýtt.) 

.Mér þykir það leitt, að þérskuluð hafa komist í kröggurútaf styrkn- 

tim sem vér veittum yður. Ég œtlaði landa yðar svo skynsama að skilja 
það. Vér höfum aldrei spurt'eptir því, hvort þ r vœruð unitari. Vér 
liöfum uldrei heimtað, að þér gjörðuð grein fyrir trú yðar, vér vorum á- 
nægðir meðjsambandslög vðar,_þótt'þau væri ekki allskostar samldjóða 
trúarskoðun vorri. Vér sáum, aQ þér voruð að leiða landa yðar til skyn- 
samlegri og betri trúar. Vér erum reiðubúnir, að hjálpa þeim, sem ljöss- 
ins'leita og heimtum ekki neina skuldbindingu af þeim, er vér hjálpum, 
að þeir skuli iiafajhinar eður þessar trúarkenningar. Þetta gengur hinni 
rétttrúuðu kirkju vanalega illa að skilja. En þetta er regla vor. Hreif- 
ing yðar er göð. því vildum’vér styðja hana. Vér kröfðumst þess aldrei 
að þér kölluðuð yður unitara, eða kennduð neinar sérstakar skoðanir. Vér 
óskuðuin aðeins þesS, að þér kennduð löndum yðar, eptir yðar'eigin hug- 
myndum allEþað, sem þér ætluðuð, að myndi leiða þá til œðra lífs; kenn- 
ingin komfoss ekki við, og þetta er samband Vo. t' 'ið yður. Vér sáum 

að þér voruð að gjöra gott verk og þurftuð hjálpar við.-Vér œtlum, að 

með þessu séum vér að fremja Guðs verk. 1»VÍ allur sannleiki og allt 
hið góða er Guðs.“ 

Nýtt Stafrofskver. 

I bólf.verzlan G. M. Thmapson's er nú iv S ölu „Nýtt Stafnfs- 
ltver 11 , prentað og útgefið af honum. Kver þetta stendur að engu að 
halt.i iiiim öðrumlslenzhi stafrofskverum, og er, :tð vissu Jegti, sérstak- 
lega suioið eft.ir þörfum Islendinga vestan liafs. Kostar í handi $0.15. 

Pnntanir afgreiddar fijótt og sendar frítt með póstum. 

—--— 

(/. M. Thompson, er „business manager“ og fihirðir fgrir blaðið. 

Kaiqif-.dur sttái- sér þrí til hans viðvíkjadi afgreiðslu, blaðsms og borg- 
unfi/i • það. Utandskrift tii lians er Oimli, P, 0., Man. Canada. 

Yt i viljum liiðja kaupendur blaðs vors, að afsaka dráttinn á útkomu 
þess, sein stafar af þvi, hve leturkaupin gengu oi'sv eríitt, en nresta blað 
kemnr ut seint í þessum mánuði. 

Gimli, 10. febr. 1893. 

Ritst. 

„PAGSBRÚN' 1 kenmr út eínu sinni á máni >i hverjum, verð Sl.00 
um árið -í Vesturheimi; greiðist fyrir fram—— Skr'fstofa blaðsins er lijá 
Magn. J. Sltaptason, Gimli, Man. Canada. 

- - -*--- 

Prentuð hjá G. M. Thornpson — íimli. 




